WikipediA 


Velska 


Velska (Cymraeg eða y Gymraeg ) er brýþonskt tungumál 
í keltnesku málaættinni talað í Wales, einkum norð- 
vestast, og á svæðum á Englandi nálægt landamærunum 
við Wales. Velska hefur verið þekkt undir ýmsum heitum í 
gegnum söguna, meðal annars „breska“ og „kambríska“. 

Samkvæmt breska manntalinu árið 2011 tala 19 % allra 
Walesbúa eldri en þriggja ára velsku eða 562.000 manns. 
Þar af geta 77 % (431.000 manns) talað, lesið og skrifað 
velsku. 73 % allra Walesbúa eða 2,2 milljónir manns 
segjast hafa enga velskukunnáttu. Bera má þetta saman 
við manntalið árið 2001, þar sem 20,8 % Walesbúa 
sögðust geta talað velsku, þar af 57 % (315,000 manns) 
reiprennandi. 

Árið 2011 varð velska opinbert mál í Wales með nýjum 
lögum sem tóku gildi þá. Velska er eina opinbera 
tungumálið á Bretlandi; enska og önnur tungumál hafa 
enga opinbera stöðu. 


Efnisyfirlit 

Saga 

Dreifing velskumælenda 

Opinber staða 

Ritun 

Málfræði 

Hljóðfræði 

Orðhlutafræði 

Setningafræði 

Tengt efni 


Málsvæði 

Velska 

Cymraeg 

Bretland 

Heimshluti 

Wales 

Fjöldi málhafa 750,000+ 

Sæti 

ekki með efstu 100 

Ætt 

Indóevrópskt 


Keltneskt 

Eyjakeltneskt 

Brýþonskt 

Veíska 

Skrifletur 

Latneskt stafróf 


Opinber staða 

Opinbert 

tungumál 

Jfc Wales 


Tungumálakóðar 

ISO 639-1 

cy 

ISO 639-2 

wel/cym 

SIL 

cym 

ATH: Þessi grein gæti innihaldið hljóðfræðitákn úr 

alþjóðlega hljóðstafrófinu í Unicode. 


Saga 


Velska varð til sem greinanlegt tungumál á 6. öld. Frummál velsku var breska, sem bretónska, kornbreska og 
kúmbríska eiga allar rætur að rekja til. 

Fjögur tímabil einkennast sögu velsku en takmörkin eru frekar ónákvæm: frumvelska, stuttu eftir 
að tungumálið skildi sig frá bresku; fornvelska, sem töluð var frá 9. til 12. aldar; miðvelska, töluð frá þeim 
tíma til 14. aldar og nútímavelska, töluð frá þeim tíma til dagsins í dag. 
























Heitið velska á rætur að rekja til enska orðsins Welsh sem Engilsaxar notuðu til að lýsa Walesbúum. Orðið 
þýðir „erlent mál“. Velska orðið yfir tungumálinu er Cymraeg en landið sjálft heitir Cymru. 


Dreifing velskumælenda 



Velska í Wales 


Velska hefur verið töluð í Wales í gegnum alla söguna en það var árið 
1911 sem tungumálið varð minniháttar mál. Þá töluðu 43,5 % 
Walesbúa velsku. Þó að tungumálið væri á niðurleið í gegnum árin 
sem fylgdu dó það ekki út fullkomlega. í byrjun 21. aldar fór 
velskumælendum að fjölga aftur. Frá og með árinu 2004 töluðu 
21,7 % Walesbúa velsku, miðað við 20,8 % árið 2001 og 18,5 % 
árið 1991. Manntalið árið 2011 sýnir þó að velskumælendum hefur 
fækkað í 562.000 manns eða 19 % mannfjöldans. Manntalið leiðir líka 
í ljós að velskumælendum hefur fækkað töluvert á kjarnasvæðum í 
Norður-Wales, það að segja í Ceredigion og Carmarthenshire . Þar tala 
nú færri en 50 % Walesbúa velsku í fyrsta sinn í sögunni. 

Velskumælendur annars staðar á Bretlandi hafa ekki verið taldir í 
manntölum. Árið 1993 gaf velska sjónvarpsstöðin S4C út niðurstöður 
úr könnun á fjölda þeirra sem tala eða skilja velsku, og talið var að um 
það bil 133.000 manns töluðu velsku á Englandi á þeim tíma, þar af 
50.000 manns á Stór-Lundúnasvæðinu. 


Einu sinni talaði stór fjöldi Walesbúa eingöngu velsku. Á 20. öld hurfu velflestir þeirra sem töluðu aðeins 
velsku en frá og með manntalinu árið 1981 var lítill fjöldi þeirra eftir. Langflestir velskumælendur tala líka 
ensku (nema þeir sem búa í Argentínu, sem tala spænsku). Þrátt fyrir það vilja margir velskumælendur 
heldur tjá sig á velsku. Tungumálið sem verður fyrir valinu er mismunandi eftir sviðum og samfélagslegum 
aðstæðum. Oft er skipt á tungumálum í sama samtali. 


Flestir þeirra sem hafa velsku að móðurmáli búa í Norður- og Vestur-Wales, aðallega í Gwynedd , Conwy , 
Denbighshire (Sir Ddinbych ), á Öngulsey ( Ynys Mön ), í Carmarthenshire (Szr Gár), Norður-Pembrokeshire 
(Szr Benfro), Ceredigion, hlutum af Glamorgan ( Morgannwg) og Norðvestur- og Suðvestur-Powys. Þó er þá 
sem hafa velsku að móðurmáli að finna í strjálbýli um allt Wales. 


Opinber staða 


Þó að velska sé minniháttar tungumál óx stuðningur fyrir hana 
stöðugt á 20. öld í samræmi við uppgang samtaka eins og 
þjóðernisstjórnmálaflokkurinn Plaid Cymru sem stofnaður var 
árið 1925 og Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ( Félag velskrar 
tungu) sem stofnað var árið 1962. 

Lögin um velska tungu 1993 og lögin um velska ríkisstjórn 
1998 tryggja það að velska og enska séu jafnnotaðar eins mikið 
og hægt er. Velska þingið var stofnað árið 1997. Þann 7. 
desember 2010 leiddi það í lög ráðstafanir í að þróa notkun 
velskrar tungu í Wales. Lögin voru samþykkt af drottningunni 
þann 9. febrúar 2011. Með þessum lögum varð velska opinbert 
tungumál í Wales. Lögin áskilja nokkrum opinberum stofnunum 
og einkafélögum til að veita þjónustur á velsku. 





Umferðarskilti í Wrexham á bæði velsku 
og ensku 




























Árið 1993 var Velsk málnefnd (Bwrdd yr Iaith Gymraeg ) stofnuð í þeim tilgangi að auka notkun velskrar 
tungu í Wales. Málnefndin var lögð niður 31. mars 2012. í kjölfar þess var nýr nefndarmaður tilnefndur. 

Síðan árið 2000 hefur verið skylda í öllum velskum skólum til að læra velsku til 16 ára aldurs. Þetta hefur 
haft mikil áhrif á að snúa hnignun velskrar tungu við og leiðir til þess að allir sem alast upp í Wales hefur 
einhverja kunnáttu á tungumálinu, jafnvel þeir sem eiga ekki velskumælandi foreldra. 

í Wales eru flest umferðarskilti á bæði velsku og ensku og oft en ekki alltaf koma velsk örnefni á undan 
enskum. í mörgum verslunum eru skilti á bæði velsku og ensku en leiðbeiningar og upplýsingar á umbúðum 
eru sjaldnast á velsku. Texti á peningaseðlum er ekki heldur á velsku en undantekning er eins punds myntir 
sem gefnar voru út árin 1985, 1990 og 1995. Á þessum myntum stendur Pleidiol wyf i'm gwlad „Trúr er ég 
landi mínu“ sem er lína úr velska þjóðsöngnum Hen Wlad Fy Nhadau. 

Velska hefur hlotið meiri áberandi stöðu síðan velskumælandi sjónvarpsstöðin S4C var stofnuð árið 1982. í 
upphafi voru 70 % sjónvarpsþátta sýndir í samútsendingu við Channel 4. Síðan flaumrænum 
sjónvarpsútsendingum lauk í Suður-Wales 31. mars 2010 hefur allir þættir S4C verið á velsku. Kvöldfréttir 
BBC eru líka fáanlegar á velsku. Frá árinu 1977 hefur breska ríkisútvarpið líka rekið velskumælandi 
útvarpsstöð en hún heitir BBC Radio Cymru. Þó ekkert dagblað sé gefið út á velsku er vikublað sem heitir Y 
Cymro (,,Walesbúinn“) og því er dreift um allt Wales. Áætlað var að stofna velskt dagblað árið 2008 undir 
nafninu YByd (,,Veröldin“) en því var aflýst vegna lítillar eftirspurnar. 

Síðan desember 2001 hefur breska ríkisstjórnin krafist þess að allir innflytjendur tali ensku. Ekki er vitað 
hvort reglan eigi við um velsku. Eins og er er nægilegt að kunna velska, ensku eða gelísku til þess að sækja 
um breskan ríkisborgararétt. 

Ritun 


Velska er rituð með latnesku stafrófi sem samanstendur af 28 bókstöfum. Tveir þessara bókstafa eru tvístafir 
notaðir sem stakir bókstafir: 


a, b, c, ch, d, dd, e, f, ff, g, ng, h, i, I, II, m, n, o, p, ph, r, rh, s, t, th, u, w, y 


Á velsku er „w“ talið sérhljóð ásamt „a“, „e“, „i“, „o“, „u“ og „y“. Bókstafurinn „j“ er notaður í mörgum 
venjulegum orðum sem eiga uppruna sinn á ensku, til dæmis jam „sulta“, jöc „grín“ og garej „bílskúr“. 
Bókstafirnir „k“, „q“, „v“, „x“ og „z“ eru notaðir í sumum íðorðum, til dæmis kilogram, volt og zero, en í 
öllum tilfellum má nota velska bókstafi í staðinn: cilogram, folt og sero. Á 16. öld var „k“ víða notað en 
þegar nýja testamentið var gefið út á velsku var byrjað að nota „c“ í staðinn. Ástæðan fyrir því var sú að 
prentarar voru ekki með nógu marga „k“-stafi til þess að prenta velsk orð. 


Tvíbroddur er notaður til þess að tákna löng sérhljóð, til dæmis man „staður“ og mán „fíngerður, lítill“. 

Tvöfalt dé táknar raddaða tann-túngumælta önghljóðið (ð) en -th það óraddaða. Tvöfallt ell táknar 
röddunarleisi. í velsku er gerður greinarmunir í ritun á rödduðu og órödduðu tungu-sveifluhljóði með því að 
setja -h á eftir þegar það er óraddað. 


Málfræði 


Hljóðfræði 





Hljóðfræði velsku einkennist af fjölda hljóða sem eru ekki til á ensku og sjaldan á öðrum evrópskum málum, 
það er að segja óraddað tannbergsmælt hliðmælt önghljóð [1], órödduð neflokhljóð [mj, [nj, og [rjj og 
óraddað sveifluhljóð [rj. Áhersla er oftast á næstsíðasta atkvæði í margra atkvæða orðum. 


Orðhlutafræði 

Velsk orðhlutafræði er mjög svipuð þeim á öðrum keltneskum tungumálum og einkennist af sérhljóðavíxlum 
í fyrsta atkvæði orða og svokölluðum „beygðum forsetningum“. Þessar forsetningar bætast við 
persónufornöfnin sem eru andlögin þeirra. Á velsku eru tvö kyn: karlkyn og kvenkyn. Nafnorð fallbeygjast 
ekki. Það eru nokkrar ólíkar endingar sem tákna fleirtölu og tvær endingar sem tákna eintölu. í velsku 
talmáli beygjast aðalsagnir ekki eftir persónu en hjálparsagnir beygjast. í bókmenntamáli beygjast aðalsagnir 
líka. 


Setningafræði 

Grunnorðaröðin á velsku er sögn-framlag-andlag. Hjálparsagnir eru notaðar mjög oft í sagnliðum. Nútíð er 
mynduð með hjálparsögninni bod „að vera“ og aðalsögninni , sem er í rauninni sagnnafnorð, á eftir 
smáorðinu yn: 

Mae Sián yn mynd i Lanelli 
Sián fer til Llanelli. 

í þessu dæmi er mae þriðju persónu nútíðarmynd sagnarinnar bod, og mynd er sögn sem þýðir „að fara“. 
Ólokið horf sagnar í þátíð er myndað á svipaðan hátt. Samsett framtíð og samsettur skildagaháttur eru bæði 
mynduð þannig. 

í þátíð, framtíð og skildagahætti beygjast allar sagnir. Þó er algengara í dag að nota sagnnafnorð saman með 
beygðri mynd sagnarinnar gwneud „að gera“, þannig að „eg fór“ getur annaðhvort verið Mi es i eða Mz wnes 
i fynd. Á velsku eru smáorð á undan sögnum mjög algeng; znz í dæmi um það. 

Á velsku er engin leið til þess að mynda aukasetningar. í staðinn eru smáorð á undan sögnum notuð ásamt 
sérstökum sagnmyndum. 

Tengt efni 

■ Velsk málnefnd 

■ Velsk örnefni 

■ Velskar bókmenntir 


Sótt frá „https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Velska&oldid=1652426“ 


Þessari síðu var síðast breytt 9. október 2019, klukkan 10:48. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tilvísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 





